


U 
YSTYRIAETHAU DIFRIFOL 
YNWELIAD GWIALEN CERYDD A'N GWLAD 


| 
/ “  Tyŵŷ weithrediadau y Cholera ar y trigolion, ac er 
1. anoraeth i bawb i droi at y». Arglwydd mewn taer 


' weddi, s'an yslyried eu dimêdd.” 





t W i 5 . e 
Ton—Diniweidrwydd, 


Pa beth yw'r cwmwl da sy'n estyn, 
| Fel ar ddisgyn tua'r llawr î 
Pa beth yw'r cwynfan a'r gwasgfaeon 
Sydd ar drigolion Brydain Fawr? 
» Pa beth yw'r plant ymddifaid bychain 
Sydd yn llefain dagrau'n lli ?.: 
Gan ddwead ar dori eu calonau, 
. Heb dadau a mamau yr ydym ni. 
Mae'r atebiad yma'n barod, 
 _ Caru gormod pechod cas, 
Sathrn a-tborideddfaue-Argstŵwydd; 
A gwrthod dilyn llwybrau. gia, 
Mae [)uw'n ein galw i gymod, 
Ninnau'n gwrthod gwrando dim ; 
|.»  Maelfeii ni ofni yn y diwedil, 
| Cawn ddioddef llid dialedd llym. 


Mae Duw yn galw ar beehaduriaid 
 _ i ffoi am nodded yma'n awr ; 
| O ddydd i ddydd mae gwialen cerydil 
Yn bygwth taro Brydain Fawr; 
Rhyw heintiau a rhyw fath gystuddiau, 
'Cholera'n blino nos a dydd, 
Nes yw trigolion Siroedd Cymru 
' Yn awr i'w gwel'd a'u brenau'n brudd, 


U Mae galar mawr yn Merthyr 'Pydíil 
1 Pendaran, Dowlais yru wedd. 














gy 
WYrth wel'd eu ffryndiau a'u perthnasau, 
Yn myn'd o dir y byw i'r bedd 
Yn Aberdâr mae'r angau ingol, 
Lle ca'dd amrywiol farwol glwy; 
Er pob ymdrechiad a wnaed iddynt, 
Yn fyw'ni welir mo'nynt mwy. 


» 


Mae trwy'r Cwmbychan, Aberafon, 
A'r Taibach, newyddion twm: 
Gwyr a gwragedd, a phlant amddifaid, 
Sydd a'u calonau fel y plwm. 
Trwy.Gastelliedd ag Abertawe, 
' Gwelir wylo'r dagrau dwys, 
Wrth weled rhoi eu perthynasau 
J o ô ' 
I orwedd dan y geufedd gwys. 
Trwy dre' Caerdydd mae lle galarus,. 


yx 


Yn dorcalonus mae pob gradd 
O waith yr angau annhrugparog, 

Cbolera'n llidiog yno'n lladd: 
Gwyr a gwragedd, meibion, merched, 

Cwyn yr amddifaid ar bob cam, 
A'r baban bach ar dori'i galen, » 


Wedi cvlli ei fwynlon fam. 


» 


Tredegar, Nantyglo, a'r Blaenau, 
Sydd yn ofnir plâau blin; 

Trigolion Rhymni sydd yn unfryd 
Mewn dirfawr arswyd bob yr un; 

'Rymninnau wedi caelrbybuddion 
Gan lesu gwiwlon, lawer gwaith”; 


Gwell iroi at Dduw, daw angeu'n sydyn: 


JI reddi terfyn ar ein taith, 


Aeth llawer gwr y bore'n llongn, 
Do; at ei weith vn wisgi ei wedd. 
































3 


Gan ado'i wraig mewn cyflawn ivehyd, 
'liun nos yn Tud yn ngwbelod bedd, 

Mae'r gwr oedd yn ei iechyd gynau, 
Dan /aw angeu wedi dod; 

Llais plant amddifaid sydd yn ddigo 
Ì doddi'r galon g'leta” erio'd, 


Rhyfedd iawn mor fŷr a brauol, 
Ac ansertenol einioes dyn ; 
Heddyw'n fyw, y foru'n farwol, 
Yn y bedd yn wael ei lun : 
Duw a bia dyddiau'n bywyd, 
Duw all ein symud, O mor syn! 
Gan hyny lleíwn am din ugaredd 
Trwy rinwedd gwaed Calfaria fyrn, 


Mae Duw yn bygwth y wialen 
Uwch pen Brydain nyn o bryd, 
Waith fo. eia pechod A'n drygioni 

Yn agos a vorlen wi'r byd; 
Mrgweìd gweithrediad angeu ingol 
Yn lladd yn farwol ddynolry W; 

H ym-ni er hyny” n ca'on gledu, 
A dali bcchu'n erbyn us. 


Y mae ein Duw yn llawn trugaredd, 
A hir eí amynedd atom ni; 

Gallasai ein taro a newyn tryma', 
Fel yn Samaria gynt a íu, 

Pan oedd y gwragedd, O mor hynod, 
Yn bwyta eu babanod gwiw ; 

Nid felly yn Mrydain, trwy dru ugaredd; 
O byddwn daer wrth orsedd Duw, 


Er i*n cydg igreaduriaid cannoedd. 
Gael dy oddet in goedd a aonged dt, 








YE AD 


FFOSYDD TYN Tn 


Ya 


——r 





Trwy drngaredd y Jehofah, 
— Yn fyw hyd yma gwelir ni ; 
Er colli hen gyfeillion ffyddlop, 
Fu gyda ni yn llon eu gwedd, 
A dyna ddagrau wrth eu cofio, 
Gan wylo baich wrth ben eu bedd. 


Gwrandewch ar lais y plant amddifaid, 
O, mor galed yw eu cwyn! 

Gan ddweud a dagrau ar eu gruddiau, 
Collasom dadau a mamau mwyn ; 

Y gwyr yn llefain am eu gwragedd, 
A'r gwragedd hefyd am eu gwyr, 

A rhai am frodyr a chwiorydd; 
O dyma galed, galed gur, 


Rhaid ini beliach orphen cwyno, 
Maent wedi huno'n llwch y llawr, 


“ Nes byddo yr udgorn yn rhoi galwad 


Yn more r adgyfodìad mawr ; 
Pryd hyn y cawn cin barnu'n gyfiawn, 
— Gan Iesu gwiwlon am ein gwaith ; 


Fel darfu'n hau cawn felly fedi, 


[I oesoedd tragwyddoldeb maith. 


Gweddiwn oll am gael trugaredd, 

Yn daer wrth orsedd Duw ei hur; 
Ymdrechwn fod yn buraidd barod 
Cyn byddo'n dyfod Mab y dyn; 

Os cawn ni hyny, nid rhaid ofni 
“Na chawn nì gwmni Crist ein pen, 


_I ganu Hosanna, Haleluia, 


“ Yn ngwlad y gwawl mewn hawl, Amen 
' Dafydd Jones, Llanybydder, 





D. Jones, Argraffydd, Merthyr. 








